






Ang Buod Ng 
Tatlong Alituntunin Ng Islam 
Isinulat Ni: 

Shaikh Abdulaziz Bin Muhammad 
Al-Shithry 

Inihanda Nila : 

Abdul Haq Javier At Issa Mapuyan 

Isinalin At Inihanda Ng 
The Cooperative Office For Call & 
Guidanee In North Riyadh 
Tel: 4565555 - 4542222, Fax : 4564829 
P.O.Box : 87913, Riyadh 11652 
Kingdom Of Saudi Arabia 



SA NGALAN NG ALLAH, ANG 

MAPAGPALA, ANG MAHABAGIN 

ALITUNTUNIN NG ISLAM 

4buod)> 

Si Sheikh Mohammad Bin Abdul 
Wahab sa kanyang aklat na ‘Ang Tatlong 
Pangunahing Alituntunin’: tinalakay 
upang ang tatlong pangunahing bagay ay 
malaman ng bawat muslim na babae at 
lalaki. Ang alituntuning ito ay ang mga ss: 

1. Ang sinuman ay dapat na makilala 
angkanyang Panginoon. 

2. Dapat niyang maintindihan ang 
kanyang Relihiyon. 

3. Dapat niyang makilala ang kanyang 
Propetang si Mohammad(sumakanya 
nawa ang kapayapaan). 



2 


Ang Unang Batayan: Ang 
Pagkilala sa ating Panginoon 

Jgung iknw «9 tnnungio.* Sino ang 
Panginoon? 

^nbibio: Ang aking Panginoon ay ang 
Allah na siyang tumutustos atnag- 
aaruga sa akin at sa buong sangsi- 
nakupan ng kanyang kasaganahan. 
Siya ang aking sinasambang Diyos, 
wala akong ibang Diyos maliban sa 
Allah. 

Jgung ik<nv 09 toouogin: Ano ang patotoo 
nito? 

^nbihin: Ang Allah ay nagwika: 

jpdUil 4)4 

“Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah 
lamang. Ang panginoon ng mga 
daigdig.” (Banal na Qura’nl:2Al- 
Fatiha) 



3 


Purihin ang Allah. Ang lahat ng 
bagay na nilikha ng Allah ay isang 
sanlibutan at ako ay kabilang sa isa 
sa kanyang sanlibutan. 

^ung i kttw «9 tnnuogin .* Papaano mo 
makikilala ang iyong Panginoon? 
J?abihin; Makikilala ko Siya sa 
pamamagitan ng kanyang mga 
palatandaan at mga nilikha. Ang 
gabi, ang umaga, ang araw, ang 
buwan, ang kalangitan at 
sangkalupaan. 

J^ung ikttw *tf tnnungin: Ano ang layunin 
ng Allah kung bakit ka nilikha? 
^nbihin: Nilikha ako ng Allah upang Siya 
lamang ang sambahin. Ito ay 
pinatunayan ng kanyang salita: 

^ V) u j ^ 

“Nilikha ko ang mga Jinn at mga 
Tao upang pagsilbihan at sambahin 



4 


ako.” (Banal na Qura’n 51:56 Az- 
Zariyat) 

Ang kahulugan ng pagsamba, ay 
ang pagsamba lamang sa Kanya. Ang 
pagpuri at pagkilala sa iisang Diyos ay 
Monoteismo o ‘Tawheed’. Ito ang 
pinakamahalagang kautusan ng AUah sa 
tao. Kung kaya’t ang pinaka-mabigat na 
kasalanan ay ang pagbibigay ng kaakibat 
sa pagsamba at pagkilala sa Allah o 
‘Shirk’. Ito ay pinatunayan ng kanyang 
salita: 

I/j aU I 1jJLp!j 
“Sambahin ang Allah at huwag 
maglagay ng anumang kaakibat sa kanya.” 
(Banal na Qura’n 4:36 al maaedah) 

ikttw t*y tnnungin-' Ano ang 
pangunahing bagay na ginawang 
tungkulin para sa iyo ng Allah? 



5 


^nbihin: Umiwas sa anumang bagay na 
sinasamba at sinusunod maliban sa 
Allah at sa kanya lamang maniwala. 
Ito ay pinatunayan ng Kanyang 
salita: 

jiJS\ J ol/l ^ 

aU U • J)J OjPl_k]b jj£j 

& 'j U V ^j 5 l 3 jy 0 b dUu^l 

4 £? C ' 

“Sinuman ang umiwas sa pagsamba 
sa lahat ng bagay maliban sa Ailah 
at maniwala sa Kanya ay nagkaroon 
ng pinaka matibay na mapang 
hahawakan at kailanman ay di ito 
mapapasubalian.” (Banal na Qura’n 
2:256) 

Ang pinakamatibay na mapang- 
hahawakan ay ang maniwala at 
magpatotoo na walang ibangdapat 
sambahin maliban sa Allah. 



6 


Ang Pangalawang Batayan: Ang 
Pagkilala Sa Ating Relihiyon 

i£ un d ik*»%v ny tnnungin- Ano ang iyong 
relihiyon? 

^nblhini Ang aking relihiyon ay ISLAM. 
Ang lubos na pagsuko sa Allah sa 
pamamagitan ng pagsamba at pagta- 
lima lamang sa Kanya, habang 
iwinawaksi at itinatakwil ang anu- 
mang gawa ng politismo (o pagsam- 
ba sa maraming Diyos) at sa sinu- 
mang kasangguni nito. 

Ang ISLAM ay may tatlong antas: 
Islam, Iman at Ehsan 
A. ISLAM- ito ay may limang bahagi: 

1. Ang pagpapatunay na walang ibang 
Diyos sa katotohanan maliban sa 
Allah at si Mohammad (sumakanya 
nawa ang kapayapaan) ay sugo ng 
AHah, 



7 


2. Pagsasagawa ng dasal (Salaah). 

3. Pagbabayad ng kawanggawa (Zakat). 

4. Ang pag-aayuno sa buwan ng 
Ramadan (Sawm). 

5. Ang pagsasagawa ng paglalakbay sa 
Banal na Ka’aba sa Makka kung 
may kakayahan (Hajj). 

B. IMAN- Ito ay may anim na panini- 
wala: 

1. Ang paniniwala sa Allah. 

2. Ang paniniwala sa anghel. 

3. Ang paniniwala sa Kanyang Banal na 
Aklat. 

4. Ang paniniwala sa Kanyang mga 
Sugo. 

5. Ang paniniwala sa Huling Araw. 

6. Ang paniniwala sa Banal na Kautusan 

ng Allah at sa mga nakatakdang 
pangyayari, mabuti man o masama. 



8 


K. EHSAN- Ito ay mayroong isang 
haligi: Ang pagsamba sa Allah, na 
animoy nakikita mo Siya, datapwat 
sa katotohana’y Siyang tumatanaw 
sa iyo. 

Ang Allah na siyang makapangya- 
rihan ay nagwika: 

“Ang Allah ay nasa panig ng mga 
nagpipigil sa sarili at sa mga taong 
tapat at mabuti.” (Banal na 
Qura’n, 16:128) 

ibnw tooungio: Ano ang 

pangunahing katungkulan sa 
relihiyong ISLAM? 

^nbihin: Dalawang bagay: 

1. Sambahin lamang ang ALLAH. 

2. Sambahin ang Allah ayon sa 
kanyang kautusan na ipinahayag sa 
Banal na Qura’n at Sunnah, kaya di 



9 


kami maaaring sumamba sa Kanya 
sa pamamagitan ng pagbabago o 
Bid’a. Ang sugo ng Allah ay 
nagsabi: 

o1 Jj V' ^ 

“Sinuman ang nagsasagawa ng 
anumang bagay na walang mga 
kapahintulutang ibinigay sa akin, ito 
ay hindi maaaring tanggapin.” 



10 


Ang Pangatlong Batayan: 
Pagkilala sa Ating mga Propeta 

J^ung iknw ng tnnungnin: Sino ang iyong 
Propeta? 

^nbihin: Siya ay si Mohammad (sumakan- 
ya nawa ang kapayapaan). Siya ay 
anak ni Abdullah na anak ni Abdul 
Mutalib na anak ni Hashim na 
tubong Quraish, isang tribong 
Arabo. Ang mga Arabo ay nagmula 
sa lahi ni Ismael na anakniAbra- 
ham. (sumakanila nawa ang kapaya- 
paan). Siya’y ipinanganak sa 
Makkah. Sa gulang na apat-napu, 
siya ay hinirang ng Allah bilang 
huling Propeta. Nangibang bayan 
siya patu-ngo sa Medina sa gulang 
na limampu’t-tatlo. At ng makalipas 
ang sampung taon, sa gulang na 



11 


anim-napu’t-tatlo siya ay pumanaw. 
Ang Relihiyon na walang hanggan 
ay nilubos ng Allah sa kanya at di 
siya nag-iwan ng isang mabuting 
gawa na walang patnubay na 
ibinigay sa kanyang mga tagasunod 
(Ummah): ni hindi siya nag-iwan ng 
isang masamang bagay ng walang 
babala ang kanyang mga Ummah 
laban dito. Sumakanya nawa ang 
kapayapaan at pagpala ng Allah at 
lahat ng mga Propeta. 

Ang HIGRA O Pangingibang- 
Bayan: 

JU un 9 ikaw tnnungim Ano ang mangi- 
bang-bayan? 

^nbibin.* Ito ang paglipat mula sa lupain 
ng politismo (sumasamba sa mga 



12 


Diyos-Diyosan) papunta sa lupain 
ng Islam. 

J^oog ikow ng toouogio-' Ano ang 

alituntunin ng pangingibang-bayan? 

^nbibin: Ito ay isang itinakdang tungkulin 
na iniatas sa mga Muslim na 
nagkataong nasa iupain ng mga 
politismo (sumasamba sa mga Diyos- 
Diyosan) upang mangibang-bayan 
patungo sa lupain ng Islam. Ang 
alituntuning ito ay mabisa hanggang 
sa huling araw, sa katapusan ng 
mundo. 

Ang Muling Pagkabuhay: 

J^uog ikow og toouogio: Ang tao ba ay 

bubuhaying muli matapos na 
mamatay at itinuturing bang isang 
walang pananampalataya ang di 
maniwala sa muling pagkabuhay? 


13 


^abihin; Oo, ang patotoo nito ay salita ng 
Allah: 

^ JJ Ur 5 ud^' )> 

^ ^5**^ 4li. I 

“Ang mga hindi naniniwala na 
nagiisip na sila ay hindi-ibabangong 
muli (para hatulan). Sabihin: Oo, 
Isinusumpa ko sa aking Panginoon, 
na kayo’y tiyak na ibabangong muli 
at kayo’y ihaharap sa katotohanan 
ng lahat ng inyong ginawa, at ito ay 
madali para sa Allah. (Banal na 
Qura’n, 64:7) 

Ang Pagdarasal (Salaah): 
Tandaan na ang pinakamahalagang 
tungkulin na iniatas sa mga Muslim 
matapos ang pagsaksi sa 
pananampalataya ay ang pagdara- 



14 


sal. Ito ay may mga mahalagang 
bahagi; pangunahing tungkulin at 
mga gawain. 

iknw ny tnnungio.* Ano ang mga 
bagay na kinapapalooban ng 
Pagdarasal? 

^nbihin: Siyam na mga bagay: 

1. Ang Islam, ang iyong sarili, pagiging 
Muslim; 

2. Matino ang pag-iisip, kung kaya ang 
isang baliw na tao ay di nararapat 
na magdasal; 

3. Nasa hustong guiang, kung kaya ang 
pagdarasal ay di kina-kailangang 
gawin ng isang bata bago sumapit sa 
hustong gulang; 

4. Gawing dalisay ang sarili mula sa 
maliit o malaking karumihan sa 
pagsasagawa ng paghuhugas (Wudu) 



15 


o lubusang pagligo (Al-Ghusl) ng 
buong katawan; 

5. Dalisayin ang sariling kasuutan at 
a'ig lugar na pagdarasalan mula sa 
anumang karumihan sa pamama- 
g' an ng paglilinis nito ng tubig; 

6. Simulan sa tamang oras ang 
pagdarasal; 

7. Takpan ang maseselang bahagi ng 
katawan; 

8. Pagharap sa Quibla (direksiyon 
patungong Ka’aba sa Makkah); 

9. Ang pansariling intensiyon o 
hangarin. 

ikaw tnoungio.* Ano ang mga 
gawaing kinakailangan sa Al-Wudhu 
(paghugas ng ilang bahagi ng 
katawan)? 

^nbihin- Mayroong anim: 



16 


1. Paghuhugas ng mukha (maghilamos) 
kasama na pati paglilinis ng bibig 
(magmumog) at pagsinghot ng tubig 
sa ilong at pagsinga nito; 

2. Paghuhugas ng bisig hanggang siko; 

3. Paghaplos ng basang kamay sa ulo 
ng iubusan, kasama ang mga tainga; 

4. Paghuhugas ng paa hanggang sa 
sakong; 

5. Sundin sa pagkakasunod-sunod ang 
nabanggit na kautusan; 

6. Tapusin sa pagkakasunod-sunod, 
hugasan ang bawat bahagi matapos 
gampanan ang iba ng di na 
kinakailangang antalahin. 

J^unj) iknw ft«f tAoungin? Ano ang mga 
bagay na nagpapawalang bisa sa 
Al-Wudhu (paghuhugas ng ilan 
bahagi ng katawan)? 

^nbihio: Ito ay ang mga sumusunod: 



17 


1. Ang paglabas ng anumang bagay sa 
maselang bahagi ng katawan ng 
isang lalaki o babae; 

2. Ano mang uri ng maruming bagay, 
tulad ng dugo na lumalabas mula sa 
alin mang bahagi na katawan; 

3. Pagkawala ng malay; 

4. Paghipo sa maselang bahagi ng 
katawan ng walang saplot; 

5. Paghipo sa isang babae ng may 
pagnanasa; 

6. Pagkain ng karne ng kamelyo; 

7. Paghuhugas ng isang bangkay; 

8. Lubusang pagtalikod o paglisan sa 
relihiyong Islam, (Iligtas nawa tayo 
at ipagtanggol ng Allah sa maling 
gawain). 

oK un 0 ik«w <19 tnnungin; Anu-ano ang 
mga itinakdang pangangailangan sa 
pagdarasal (Salaah)? 



18 


^abihio-* Mayroong labing-tatlo: 

1. Pagtayo ng matuwid kung maaari; 

2. Pagbigkas ng ‘Allahu Akbar’ (ang 
Allah ay Dakila) sa simula; 

3. Pag-usal ng Surah Al-Fatiha (unang 
kabanata ng Banal na Qura’n); 

4. ‘Ruku’ ang pagyuko; 

5. Pagtayo matapos ang pagyuko; 

6. Pagpatirapa sa walong bahagi ng 
katawan: dalawang paa, dalawang 
tuhod, dalawang kamay, ilong at 
noo; 

7. Umupong malumanay at ganap sa 
pagitan ng dalawang pagpapatirapa; 

8. Maging malumanay sa lahat ng 
nabanggit na mga gawain; 

9. Sundin ng sunod-sunod ang ipinag- 
uutos; 



19 


10. Pag-upo para sa pagbigkas ng 
Tashahud sa katapusan ng 
pagdarasal; 

11. Pagbigkas ng Tashahud sa kahuli- 
hulihang pag-upo; 

12. Pagdarasal para sa Propeta 
(sumakanya nawa ang kapayapaan), 
sa kahuli-hulihang pag-upo; 

13. Wakasan ang pagdarasal sa 
pagbigkas nang: “As salamu Alikum 
Wa Rahmatullah,” (Sumainyo nawa 
ang kapayapaan at pagpapala ng 
Allah). 

iknw ay taouogio: Anu-ano ang 
mga itinakdang tungkulin sa 
pagdarasal? 

s^Abihto: Mayroong pito. 

1. Bigkasin ang Takbir, sabihin: 
‘Allahu Akbar’ (ang AUah ay 
Dakila) sa takdang kilos at galaw; 



20 


2. Bigkasin ang “Subhana Rabbial 
Azeem” (kaluwalhatian sa aking 
Dakilang Panginoon) habang 
nakayuko; 

3. Bigkasin ang “Sami Allahu Liman 
Hamidah” (dinidinig ng Allah ang 
sinumang nagbibigay ng pagpupuri 
sa Kanya) sa pagtayo mula sa 
pagkakayuko maging siya man ay 
namumuno (Imam) tagasunod o 
nagdarasal na mag-isa; 

4. Bigkasin ang “Rabbana wa lakal 
Hamd” (Panginoon namin, ang 
pagpupuri ay sa Iyo lamang) habang 
nakatayo, matapos ang pagyuko, 
maging siya man ang namumuno 
(Imam), tagasunod o nagdarasal na 
mag-isa; 

5. Bigkasin ang: “Subhana Rabbial 
A’ala” (kaluwalhatian sa aking 



21 


Panginoon, ang Kataas-taasan) 
habang nakatirapa; 

6. Bigkasin ang “RabiHrlee Warham- 
nee” (O Panginoon patawarin mo 
ako) sa pagitan ng dalawang 
pagpapatirapa; 

7. Pag-upo para sa unang Tashahud, 
matapos ang dalawang rakah at 
bigkasin ang Tashahud habang 
nakaupo. 

Ang Allah ay higit na nakaka-alam. 
Nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ng 
AllaJj ay mapasa kanyang Propetang si 
Mohammad, sa kanyang pamilya at sa 
kanyang tagasunod. 




0' JjU yj-uCj Jtfil^ ,3aJl JjC 
j\ J&VI Ajjui 












